KABANATA 1 


Si Asher, ang ikasampung anak nina Jacob at 
Zilpah. Isang paliwanag sa dual personality. 


1 Ang kopya ng tipan ni Asher, kung anong mga 
bagay ang sinalita niya sa kaniyang mga anak sa 
isang daan at dalawampu't limang taon ng kaniyang 
buhay. 

2 Sapagka't habang siya ay nasa kalusugan pa, 
sinabi niya sa kanila: Makinig, kayong mga anak ni 
Asher, sa inyong ama, at aking ipahahayag sa inyo 
ang lahat ng matuwid sa paningin ng Panginoon. 

3 Dalawang daan ang ibinigay ng Diyos sa mga 
anak ng tao, at dalawang hilig, at dalawang uri ng 
pagkilos, at dalawang paraan ng pagkilos, at 
dalawang isyu. 

4 Kaya't ang lahat ng bagay ay dalawahan, ang isa 
laban sa isa. 

5 Sapagkat may dalawang paraan ng mabuti at 
masama, at kasama nito ang dalawang hilig sa ating 
mga dibdib na nagtatangi sa kanila. 

6 Kaya't kung ang kaluluwa ay nalulugod sa 
mabuting hilig, ang lahat ng mga kilos nito ay nasa 
katuwiran, at kung ito ay magkasala ito ay kaagad 
na nagsisisi. 

7 Sapagkat, sa pagkakaroon ng mga pag-iisip nito 
sa katuwiran, at itinatapon ang kasamaan, agad 
nitong ibinabagsak ang kasamaan, at binubunot ang 
kasalanan. 

8 Nguni't kung ito'y kumiling sa masamang hilig, 
ang lahat ng kaniyang mga kilos ay nasa kasamaan, 
at itinataboy ang mabuti, at kumakapit sa kasamaan, 
at pinamumunuan ni Beliar, kahit na ito ay 
gumagawa ng mabuti, kaniyang binabaluktot ito sa 
kasamaan. 

9 Sapagka't sa tuwing nagsisimula itong gumawa 
ng mabuti, pinipilit niya ang isyu ng kilos sa 
masama para sa kanya, yamang ang kayamanan ng 
hilig ay puno ng masamang espiritu. 

10 Kung gayon ang isang tao ay maaaring sa 
pamamagitan ng mga salita ay tumulong sa 
kabutihan alang-alang sa kasamaan, ngunit ang isyu 
ng kilos ay humahantong sa kasamaan. 

11 May isang tao na hindi nagpapakita ng habag sa 
kanya na naglilingkod sa kanyang tungkulin sa 
kasamaan, at ang bagay na ito ay may dalawang 
aspeto, ngunit ang kabuuan ay masama. 

12 At may isang tao na umiibig sa kaniya na 
gumagawa ng masama, sapagka't mas gugustuhin 
pa niyang mamatay sa kasamaan alang-alang sa 
kaniya, at tungkol dito ay malinaw na ito ay may 
dalawang aspeto, ngunit ang kabuuan ay isang 
masamang gawain. 


13 Bagaman siya'y tunay na may pagibig, gayon 
ma'y masama ang nagkukubli ng masama alang- 
alang sa mabuting pangalan, nguni't ang wakas ng 
kilos ay patungo sa kasamaan. 

14 Ang iba ay nagnanakaw, gumagawa ng hindi 
makatarungan, nananamsam, nanloloko, at naaawa 
sa dukha: ito rin ay may dalawang aspeto, ngunit 
ang kabuuan ay masama. 

15 Siyang dumaraya sa kaniyang kapuwa ay 
namumuhi sa Dios, at Bs sumusumpa ng 
kasinungalingan laban sa Kataastaasan, at gayon 
ma'y naaawa sa dukha: ang Panginoon na nag-uutos 
ng kautusan ay itinatakuwil niya at namumuhi, at 
gayon ma'y pinapaginhawa niya ang dukha. 

16 Kaniyang dinudumihan ang kaluluwa, at 
ginagawang masaya ang katawan, siya'y pumapatay 
ng marami, at naaawa sa iilan: ito rin ay may 
dalawang aspeto, ngunit ang kabuuan ay masama. 
17 Ang iba ay nangangalunya at nakikiapid, at 
umiiwas sa mga karne, at kapag siya ay nag-aayuno 
siya ay gumagawa ng masama, at sa pamamagitan 
ng kapangyarihan ng kanyang kayamanan ay 
nananaig sa marami, at sa kabila ng kanyang labis 
na kasamaan ay ginagawa niya ang mga utos: ito rin 
ay may dalawang aspeto, ngunit ang kabuuan ay 
masama. 

18 Ang gayong mga tao ay mga liyebre, malinis, 
gaya ng may hati ang paa, ngunit sa katunayan ay 
marumi. 

19 Sapagkat ang Diyos sa mga talahanayan ng mga 
utos ay nagpahayag ng ganito. 

20 Ngunit huwag kayong magsuot ng dalawang 
mukha na katulad nila, mga anak ko, ng kabutihan 
at kasamaan, ngunit kumapit sa kabutihan lamang, 
sapagkat ang Diyos ay mayroong kanyang tahanan 
doon, at ninanais ito ng mga tao. 

21 Nguni't tumakas kayo sa kasamaan, na sinisira 
ang masamang hilig sa pamamagitan ng inyong 
mabubuting gawa, sapagka't ang may dalawang 
mukha ay hindi naglilingkod sa Dios, kundi sa 
kanilang sariling mga pita, upang sila'y makalugod 
kay Beliar at sa mga tao na gaya ng kanilang sarili. 
22 Sapagka't ang mabubuting tao, maging sila na 
may iisang mukha, bagaman sila'y inaakala ng mga 
may dalawang mukha sa kasalanan, ay matuwid sa 
harap ng Dios. 

23 Sapagka't marami sa pagpatay sa masama ay 
gumagawa ng dalawang gawa, ng mabuti at 
masama, ngunit ang kabuuan ay mabuti, sapagkat 
kanyang binunot at sinira ang masama. 

24 Ang isang tao ay napopoot sa mahabagin at 
hindi matuwid na tao, at sa taong nangangalunya at 
nag-aayuno: ito rin ay may dalawang aspeto, ngunit 
ang buong gawain ay mabuti, sapagkat siya ay 
sumusunod sa halimbawa ng Panginoon, na hindi 


niya tinatanggap ang tila mabuti bilang tunay na 
kabutihan. 

25 Ang iba ay hindi nagnanais na makakita ng 
magandang araw sa kanila na hindi, baka 
madungisan ang kanyang katawan at madungisan 
ang kanyang kaluluwa, ito rin, ay may dalawang 
mukha, ngunit ang kabuuan ay mabuti. 

26 Sapagkat ang gayong mga tao ay gaya ng mga 
usa, sapagkat sa paraan ng mga mababangis na 
hayop sila ay tila marumi, ngunit sila ay lubos na 
malinis, sapagkat sila ay lumalakad sa kasigasigan 
para sa Panginoon at umiiwas sa kung ano ang 
kinapopootan at ipinagbabawal din ng Diyos sa 
pamamagitan ng Kanyang mga utos, na nag-iwas sa 
masama mula sa mabuti. 

27 Nakikita ninyo, mga anak ko, kung paanong 
may dalawa sa lahat ng mga bagay, ang isa laban sa 
isa, at ang isa'y nakakubli sa isa: sa kayamanan ay 
natatago ang kasakiman, sa palakaibigan ang 
kalasingan, sa pagtawa ang kapighatian, sa pag- 
aasawa ang kabastusan. 

28 Ang kamatayan ay sumusunod sa buhay, 
kahihiyan sa kaluwalhatian, gabi sa araw, at 
kadiliman sa liwanag, at lahat ng mga bagay ay 
nasa ilalim ng araw, mga makatarungang bagay 
nasa ilalim ng buhay, mga bagay na hindi 
makatarungan sa ilalim ng kamatayan, kung kaya't 
ang buhay na walang hanggan ay naghihintay din 
ng kamatayan. 

29 Hindi rin maaaring sabihin na ang katotohanan 
ay kasinungalingan, o ang tama ay mali, sapagkat 
ang lahat ng katotohanan ay nasa ilalim ng liwanag, 
maging ang lahat ng bagay ay nasa ilalim ng Diyos. 
30 Ang lahat ng bagay na ito, samakatwid, ay 
napatunayan ko sa aking buhay, at hindi ako 
lumihis mula sa katotohanan ng Panginoon, at 
sinaliksik ko ang mga kautusan ng Kataas-taasan, 
lumalakad alinsunod sa buong lakas ko nang may 
katapatan sa mukha tungo sa kung ano ang mabuti. . 
31 Mag-ingat, samakatwid, kayo rin, mga anak ko, 
sa mga kautusan ng Panginoon, na sumusunod sa 
katotohanan nang may katapatan ng mukha. 

32 Sapagka't sila na may dalawang mukha ay 
nagkakasala ng dobleng kasalanan, sapagkat pareho 
silang gumagawa ng masama at nalulugod sila sa 
mga gumagawa nito, na sumusunod sa halimbawa 
ng mga espiritu ng panlilinlang, at nakikipaglaban 
sa sangkatauhan. 

33 Gawin ninyo, samakatwid, aking mga anak, 
sundin ang batas ng Panginoon, at huwag makinig 
sa masama gaya ng sa kabutihan, ngunit tumingin 
sa bagay na talagang mabuti, at sundin ito sa lahat 
ng mga utos ng Panginoon, pagkakaroon ng iyong 
pakikipag-usap doon, at nagpapahinga doon. 


34 Sapagka't ang mga huling wakas ng mga tao ay 
nagpapakita ng kanilang katuwiran o kalikuan, 
kapag nakasalubong nila ang mga anghel ng 
Panginoon at ni Satanas. 

35 Sapagka't kung ang kaluluwa ay umalis na 
nababagabag, ito ay pinahihirapan ng masamang 
espiritu na naglilingkod naman sa mga pita at 
masasamang gawa. 

36 Ngunit kung siya ay mapayapa na may 
kagalakan ay nakatagpo niya ang anghel ng 
kapayapaan, at inaakay niya siya sa buhay na 
walang hanggan. 

37 Mga anak ko, huwag kayong maging gaya ng 
Sodoma, na nagkasala laban sa mga anghel ng 
Panginoon, at napahamak magpakailanman. 

38 Sapagkat alam ko na kayo ay magkakasala, at 
ibibigay sa mga kamay ng inyong mga kaaway, at 
ang inyong lupain ay masisira, at ang inyong mga 
banal na dako ay mawawasak, at kayo ay 
mangangalat sa apat na sulok ng lupa. 

39 At kayo ay magiging walang kabuluhan sa 
pagkakalat na naglalaho na parang tubig. 

40 Hanggang sa ang Kataas-taasan ay dadalawin 
ang lupa, paparito ang Kanyang sarili bilang tao (si 
Jesus Christ), kasama ang mga tao na kumakain at 
umiinom, at binabali ang ulo ng dragon sa tubig. 

41 Ililigtas niya ang Israel at ang lahat ng mga 
Gentil, nagsasalita ang Diyos sa katauhan ng tao. 

42 Kaya't gawin din ninyo, mga anak ko, sabihin 
ang mga bagay na ito sa inyong mga anak, upang 
hindi nila siya suwayin. 

43 Sapagka't nalalaman ko na kayo'y tunay na 
magiging masuwayin, at tiyak na gagawa ng 
masama, na hindi nakikinig sa kautusan ng Dios, 
kundi sa mga utos ng mga tao, na napasama sa 
pamamagitan ng kasamaan. 

44 At kaya nga kayo ay ikakalat tulad nina Gad at 
Dan na aking mga kapatid, at hindi ninyo 
malalaman ang inyong mga lupain, lipi, at wika. 

45 Ngunit titipunin kayo ng Panginoon nang sama- 
sama sa pananampalataya sa pamamagitan ng 
Kanyang magiliw na awa, at alang-alang kay 
Abraham, Isaac, at Jacob. 

46 At nang masabi niya ang mga bagay na ito sa 
kanila, inutusan niya sila, sinasabing: Ilibing niyo 
ako sa Hebron. 

47 At siya'y nakatulog at namatay sa mabuting 
katandaan. 

48 At ginawa ng kaniyang mga anak ang gaya ng 
iniutos niya sa kanila, at kanilang dinala siya sa 
Hebron, at inilibing siya na kasama ng kaniyang 
mga magulang. 


